hayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Pinapatnubayan ng Marcismo-Leninismo-Maoismo 


Tomo LI Big. 14 
Hulyo 21, 2022 
wawnwcpp ph 


EDITORYAL 


Labanan ang pinaiigting na gera 
ni Marcos sa gitna ng krisis 


ag-iba man ng hitsura at asta, walang pagbabago sa esensya ang 

rehimeng US-Marcos sa nagdaang rehimeng US-Duterte pagdating 

sa mga pundamental na usapin sa ekonomya, pulitika at lipunan. 
Tulad ng nagdaang tirano, kinakatawan ni Marcos ang interes ng dayuhang 
mga imperyalista at ng lokal na mga naghaharing uri. Sa harap ng tumitinding 
krisis, pagpapaigting ng gera ang sagot ni Marcos sa sambayanan. 


Itinataguyod at ipinagpapatuloy 
ni Marcos ang mga patakaran at ba- 
tas na anti-manggagawa at anti- 
magsasaka at nagpapahirap sa ka- 
raniwang mga Pilipino. Nananaig pa 
rin ang kaisipang militarista at ipi- 
nagpapatuloy ang mga hakbanging 
mapaniil at brutal na pasista-tero- 
ristang gera laban sa mamamayang 
nagtatanggol at lumalaban. 
Idineklara kamakailan ng mga 
upisyal sa militar at seguridad na itu- 
tulak nila ang gasgas nang palabas 
na “lokalisadong usapang pangkapa- 
yapaan" na pantabing lamang sa ma- 
lawakang gera ng panunupil at past- 
pikasyon sa masa para isuka nila ang 


kanilang pagtatanggol sa lupa at pa- 
Kkibaka para sa mga repormang ag- 
raryo. Karugtong ito ng tinaguriang 
“peace economy" na pakana para sa 
malalaking dayuhang korporasyong 
multinasyunal na malawakang saku- 
pin ang natitirang lupain para sa 
operasyon sa pagmimina at mga 
plantasyon. Nasa halos 300,000 Ii 
bong ektaryang lupa sa Mindanao 
ang balak na sakupin ng mga kum- 
panyang Amerikano. Gayon, ang “o 
kalsadang usapang pangkapayaan: 
ay magpapalalo, hindi llutos, sa pi- 
nakamalaking problema ng kawalang 
lupa at pang-aapi sa masang magsa- 
saka na dahilan ng malawak na pag- 


hira at kagutuman sa kanayunan. 

Upang makamit ang “kapayapa- 
an” para sa mga dayuhang korpora- 
syong. multinasyunal, lalo pang 
paigtingin ng reaksyunaryong mili- 
tar at pulis ang paniniktik at pani- 
nindak sa masa, gerang saywar at 
malalaking operasyong pangkombat 
Malaking perwisyo sa masa ang gi- 
nagawang pagkukural sa mga baryo, 
paghihigpit sa galaw ng mga tao, 
pagbablokeyo ng pagkain at iba pang 
pang-aapi sa masa ng naghahari- 
hariang mga pasistang sundalo. Ma- 
lawskang pananakot at pagsasape- 
igro sa buhay ng masa ang isinasa- 
gawang paghuhulog ng bomba, 
pag-istraping at panganganyon ng 
AFP kaakibat ng malalaking opera- 
syong militar. 

“Ang pakanang ito ng National 
Tosk Force (NTFI-Eleac ay palabi- 
gasan din ng mga upisyal militar na 
milyun-milyong piso ang ibinubulsa 


sa mga kikbak sa pondong pang 
render" at pakikisosyo sa mga 
kontrata sa pagpapasemento ng mga 
kalsada (mga diumano'y “farm-to- 
market road") at pagtatayo ng kung 
anu-anong imprastruktura 

Nagbubulag-bulagan si Marcos 
sa panlipuan at pang-ekonomyang 
mga ugat ng rebolusyonaryong ar- 
madong paglaban ng mamamayan, 
laluna ang pangunahing usapin ng 
reporma sa lupa. Upang bigyan-mat- 
wid ang pagtangging muling buhayin 
ang pakikipag-usapang pangkapaya- 
paan sa pambansang pamunuan ng 
rebolusyonaryong kilusan, .itina- 
tanggi ng rehimen na ang armadong 
pakikibakang patuloy na sumusulong 
sa buong kapuluan ay nakaugat sa 
mga problemang sumasaklaw sa 
buong bansa. 

Lalong lalala ang pagdurusa ng 
sambayanan sa pagnanais ni Marcos 
na patuloy na sundin ang daang neo- 
liberal na ilang dekada nang nagsad- 
lak sa bansa sa sunud-sunod na kri- 
sis. Itong mga patakarang dikta ng 
International Monetary Fund at 
World Bank (IMF-WB) ang lumumpo 
sa ekonomya ng Pilipinas, kaya hindi 
na makatayo sa sariling poa, at lubos 
nang nakasalalay sa dayuhang po- 
mumuhunan at pautang at sa pag- 
aangkat ng pagkain at iba pang pa- 
ngangailangan ng mamamayan. 


Sa nagdaang mga taon, lalong 
bumibilis ang pagsadsad ng ekonom- 
ya at kabuhayan ng mamamayan. 
Nakalutang ito sa utang at nakakapit 
sa salbabidang remitans ng dolyar. 
Tuluy-tuloy ang pagli ng halaga ng 
piso kontra sa dolyar, at ang halaga 
ng salaping kinikita ng mamamayan. 
Nababangkarate ang estado dahil sa 
pagkaltas ng buwis para mang-akit 
ng mga dayuhang kapitalista, papa- 
lalang korapsyon sa labis na magar- 
bang imprastruktura, at sobrang la- 
King badyet sa militar at pulis. 
Kaliwa't kanang buwis ang balak 
ipataw sa mamamayan upang mai- 
pambayad-utang at para muling ma- 
kapangutang. Patuloy na ipapako 
ang mababang sahod ng mga mang- 
gagawa sa kagustuhan ng malala- 
King kapitalista. Loksa-laksang mag- 
sasaka ang palalayasin sa mga lu- 
pang target na ilaan para sa mga 
dayuhang kumpanya. Libu-libong ka= 
wani ng gubyerno ang planong sipain 
para "makatipid" habang nanganga- 
bundat ang mga burukrata sa mala- 
king sweldo at kikbak sa gubyerno. 
Milyun-milyon ang walang hanapbu- 
hay, at saanman lumingon, ang ma- 
sang anakpawis ay pinahihirapan ng 
sumisirit na presyo ng pagkain, mga 
produktong petrolyo, at pinagkaka 
tan ng kanilang kabuhayan. 
Nagtetengang kawali ang rehi- 


"Bayan 


Sera LI Big. 14 | Hulyo 21, 2022 


ang kg Bayan ay iniaiabas sa 
miang Pipo Baya, loco, 
gayon, Waray, gles at Espanyol 
Tumatangap angang Bayo ngmga 
korrtuson sa anyo ng mga artio 
at taita. Haay dinang mga 
antaba na magpaabot rg mga 
ng atng panayagan. 


Nilalaman 


Editoryal: Labanan ag align ra gera ni 
Marcas sa gta ng krisis 1 
Ena aktista, magsasaka, daka ng mitar 3 
Batang Nongjn-Buh pinaslang g miltar 3 
AD tirvdahon sa Carbon Market, demols 3 
Pagtatayo ng sco zone sa Doveo Cy, kinndera 4 
203rd bdo t puls, his ng Biro 4 
Nga protesta pi 
Mapankang mga proyektong rellamasyon 5 
Ang pagiging katana Pulang mardrigma 6 
Ang pariolokong Coco Lay Fund 7 
Sa madalng salta 

Presidente ng Si Larka, pinatalsik 


a 
3 
Pandaigdigang krisis sa pagka 10 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan. 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Gaman 


naba 


0 


meng Marcos sa hinaing ng mamo- 
mayon. Binubusalan sila't nilulunod 
ang kanilang sigaw. Ipinagkakait sa 
kanila ang karapatang magtipon sa 
lansangan gamit ang paninindak at 
panunupil upang pigilang bumwelo 
ang militanteng protesta ng mamo- 
mayan. Takot na takot si Marcos na 
sumiklab ang mga welga at pag-aal- 
sa sa gitna ng matinding krisis. Gi- 
nagawa ni Marcos at ng kanyang mi- 
litar at pulis ang lahat ng pasistang 
panggigipit upang pigilang bumwelo 
at sumulong ang paglaban ng bayan. 

Sa harap ng namimintog na 
pagsambulat ng krisis sa Pilipinas, 
at pagkibingi-bngihan ng rehimeng 
Marcos sa mga hinaing ng taumba- 
yan, walang ibang dapat gawin ang 
sambayanang Pilipino kundi ang 
ibayong paigtingin ang lahat ng an- 
yo ng paglaban. Dapat pagbuklurin 
ang iba't ibang sektor para ipagla- 
ban ang kagyat nilang mga kahingi- 
an para sa karagdagang sahod, 
pagpapababa ng presyo, libreng 
edukasyon at serbisyong pangkalu- 
sugan at iba pa. Dapat nilang orgo- 
isahin ang papalaking mga militan- 
teng kilos protesta mula sa pabrika, 
komunidad at unibersidad patungo 
sa mga plasa at lansangan. 

Sa kanayunan, walang ibang ma- 
gagawa ang masang magsasaka kun- 
di ang magbuklod at isulong ang iba't 
ibang anyo ng pakikibaka para sa lu- 
pa at ipagtanggol ang kanilang mga 
karapatan laban sa pasistang panu- 
nupil. Dapat nilang puspusang labo- 
nan ang lumalalang mga anyo ng 
pagsasamantala na kumakamkam sa 
yamang nilinang ng kanilang pawis at 
dugo, at tutulan ang mga kumpan- 
yang nang-aagaw ng lupa at nando- 
Pambong at sumisira sa kapaligiran. 

Katulad ng ipinakita sa panahon 
ng diktadurang Marcos I, ang rebo- 
lusyonaryong armadong pakikibaka 
ang pinaka-epektibong paraan ng 
pagtatanggol sa interes ng masa at 
paglaban sa gera ng pagsupil sa ba- 
yan. Dapat ibayong paramihin ang 
bilang ng mga Pulang mandirigma sa 
buong bansa, palawakin at parami- 
kin ang mga larangang gerilya at 
malaganap at masinsing ilunsad ang 
mga taktikal na opensiba. a 


Hulyo 21,2022 ANG BAYAN 


4 na organisador, mag-asawang magsasaka, dinukot ng militar 


pat na aktibista at organisador ang dinukot ng armadong pwersa ng es- 
tado noong Mayo at Hunyo ayon sa ulat ng Kilusang Mayo Uno at Gab- 
riela nitong Hulyo. Dagdag dito, dinukot ng 94th 18 ang mag-asawang magsa- 


saka sa Himamaylan City ngayong buwan. 


Hindi pa rin natutunton ang mga. 
biktimang sina Elizabeth "Loi" Mag- 
banua at Alipio "Ador" Juat, pare- 
hong organisador ng mga manggaga- 
wa na nawawala mula pa Mayo 3. 
Huli silang nakita sa Barangay Pun- 
turin, Valenzuela City matapos du- 
malo sa isang pulong. Gayundin, hin- 
di pa iniliitaw sina Elgene Mungcal 
ng Gabriela Women's Partylist at Ma. 
Elena "Cha" Cortez Pampoza ng 
Anakpawis na dinukot noong Hulyo 
3. Huli silang nakita sa Winfare Su- 
permarket, Moncada, Tarlac. 

Sa Negros Occidental, dinukot 
ng 94th IB ang mag-asawang mag- 
sasakang sina Gerald Ganti at Dalen 
Alipa-on, mga kasapi ng Mahalang 
Farmer's Association, sa Sityo Mam- 
balayong, Barangay Mahalang, Hi- 
mamayan City noong Hulyo 15. So- 
pilitang pinasok at niransak ng mga 
sundalo ang bahay ng mag-asawa, 

Pagpaslang. Napatay sa walang 
patumanggang pamamaril ng 62nd 
IB ang magsasakang si Pompeo Lan- 


disa sa Sityo Catuptop, Barangay 
Trinidad, Guihulngan City, Negros 
Oriental noong Hulyo 20. Pinalalabas 
na engkwentro ang naganap sa lugar. 
Pag-aresto. Inaresto ng lokal na 
pulis si Gary Campos, isang gurong Lu- 
mad-Manobo, sa Tandag City, Surigao 
del Sur noong Hulyo 17. Dinampot siya 
ng mga pulis habang bumabyahe at iki- 
ulong sa Butuan City Police Station. Panggigi 
Kasapi si Campos ng organisasyong 
Lumad na nagtatanggol sa Andop Val- 
‘ey Complex laban sa pandarambong, 
Sa parehong araw, iligal na ino- 
resto ng mga pulis sa gawa-gawang 
kaso si Charlie Saliganan, isang 
sibilyan, sa Barangay Poblacion, Sta. 
Catalina, Negros Oriental. 
Samantala, inaresto si Ramonito 
Mahinay sa gawa-gawang kasong il- 
legal possession of firearms noong 
Hulyo 9 sa Sityo Kamanggahan, Ba- 
angay Tabon, Vallehermoso. 
Noong Hulyo 6, inaresto ng 73th 
18 ang isang sibilyan sa Styo Banwa 
Minatay, Barangay Marcelo, Calat- 


rava, Negros Occidental. Bago nito, 
pinaulanan ng bala ng mga sundalo 
ang mga bahay sa sityo na nakasu- 
gat sa isang bata. 

Sa Oriental Mindoro, limang si- 
bilyan ang iligal na inaresto ng mga 
pulis sa Sityo Nara, Barangay Villa 
Pag-asa, Bansud noong Hulyo 5 sa 
gawa-gawang mga kaso. Kinilala ang 
mga biktima na sina Joel Raña Ma- 
nis, Abegail Buendicho at ang mag- 
asawang Ricky at Sarah Hatulan, ot 
isang hindi pa pinangalanan. Inaa- 
kusahan silang mga kasapi ng BHB. 

it. Hinaras ng mga 
sundalo ng 542nd Engineering Bat- 
talion ang pamilyang Mijares na na- 
nunuluyan sa Sityo Lagtapon, Bara- 
ngay San Antonio, Himamaylan City 
noong Hulyo 14. Nauna nang ti- 
nangkang dukutin ng parehong yunit 
ang 3-taong gulang na batang Mija- 
res noong Hunyo 24, 

Samantala, noong Hulyo 15, gi- 
nipit at hindi pinayagang makapag- 
enrol sa University of Makati ng od- 
ministrasyon ng pamantasan si Alt- 
hea Beatrice Papa, pambansang 
upisyal ng ng Kabataan Partylist. 
Binansagan siya at ang KPL bilang 
mga “terorista.” CI 


Pagpaslang sa batang 
Mangyan, kinundena ng NDFP 


NANAWAGAN NG HUSTISYA si Coni Ledesma, pinuno 
ng Special Office for the Protection of Children ng 
NDFP, para sa batang pinatay ng mga elemento ng 4th 
1B4th IB sa Sityo Tauga Daka, Barangay San Vicente, 
Roxas, Oriental Mindoro noong Hulyo 3. 

Namatay ang bata matapos paulanan ng bala ng 
"mga sundalo at pulis ang bahay ni G. Inyab, isang ka- 
tutubong Mangyan-Buhid sa naturang sityo. Ganti 
nila ito matapos aksidenteng makatapak sa mga pati- 
bang para sa baboy-ramo ang tropa nila habang nag- 
lalakad sa lupa ni G. Inyab. Pinalabas ng mga sundalo 
na napaslang sa isang engkwentro ang bata at ina- 
resto si G. Inyab, isang matandang babae at isa pang 
bato, 

Dapat bigyan ng indemnipikasyon ng mga sundalo 
ang pamilya ng biktima bilang kabayaran sa pinsalang 
idinulot nila at paglabag sa internasyunal na makata- 
ong batas, aniya. 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2022 


80 tindahan 
sa Carbon Market, dinemolis 


MAGKASUNOD NA DEMOLISYON ang isinagawa ng mga 
tauhan ng lokal na gubyerno ng Cebu City sa B0 tinda- 
han sa Unit I sa Carbon Public Market noong Hulyo 15 
at 18. Kaugnay ito ng isasagawang pribatisasyon sa na- 
turang palengke na pinangangasiwaan ng Mega-wide 
Construction Corporation, katuwang ang lokal na gub- 
yero. 

Ayon sa grupong Carbonhanong Alyansa alang sa 
Reporma ug Bahandionong Ogma sa mga Nanginabuhi 
(CARBON), tataas ang renta sa pwesto dahil sa 
pribatisasyon at magiging eksklusibo sa iilang manininda. 

Itinuloy ang demolisyon sa kabila ng barikada na 
itinayo ng mga manininda at kanilang mga tagasuporta 

Tinatayang 12,000 manininda at trabahador ang 
mawawalan ng pwesto. Dagdag dito, tinatayang 700 
kabahayan ang idedemolis sa katabing Sityo Bato, Bara- 
ngay Ermita na sasaklawin ng konstruksyon ng bagong 
mga gusali. 


Pagtatayo ng eco-zone sa militarisadong bo! 
bahagi ng Davao City, kinundena Ayuda para sa mga biktima ng 


inundena ng National Democratic Front-Southern Mindanao Region 
(NDF-SMR ang balak ng pamilyang Duterte na maglatag ng economic z0- 
ne sa pinakamilitarisadong mga lugar sa Davao City. Anito, pinatatampok ng 


baha sa Quezon City. Tumungo 
sa upisina ng DSWD ang mga resi- 
deme ng Barangay Talon, 
Quezon City noong Hulyo 18 para 


planong ito na pang-aagaw ng lupa ang tunay na pakay ng kampanyang | 8t ma bigyan sila ng pagkain at 


kontra-insurhensya ng noo'y mayor ng Davao at ngayo'y bise presidente na si 


Sara Duterte-Carpio 


Noong pangalawang linggo ng 
Hulyo, inianunsyo ng lokal na gub- 
yemo ang pagpapalt-gamit sa 25- 
ektaryang lupa sa Barangay Daliao, 
Toril at 80-ektaryang lupa sa kata- 
bing Bunawan at Tibungco, lahat sa 
Davao City. Ang mga lupang ito ay 
sakahan ng libu-libong magsasaka at 
Lumad na walang sarling lupa. Sa 
halip na igawad sa korila, balak ng 
"mga Duterte na tayuan ang lupa ng 
isang agro-industriyal na “economic 
zone" na pakikinabangan ng mga 
burukrata (sa anyo ng mga kikbak sa 
imprastruktura) at dayuhang mga 
kumpanya. 

Ang mga barangay na ito ay ka- 
sama sa mga lugar na idineklarang 
“insurgency-free” noong Hunyo 21 
ng 10th 1D ng Armed Forces of the 
Philippines (AFP). Ginawa ang dek- 
larasyon sa gitna ng walang patid na 
militarisasyon, pangmamasaker, pa- 
mamaslang, iligal na pong-aaresto 
at detensyon, intimidasyon, pwersa- 
hang “pagpapasurender” sa mga si- 
bilyon at pilit na pogpapailaim sa. 
karla sa kunwa'y mga “organisa- 
syong masa.” 

Ang Toril, sa partikular, ay ma- 
higit isang dekada nang pokus ng 
walang-awat na militarisasyon ng 
AFP. Noong nakaraang taon, itinayo 
dito ng 10th ID ang pekeng mga sa- 
mahan ng magsasaka para bigyan- 
daan ang pagpasok ng mga komer- 


ayuda. Mga biktima sila ng abotde- 
gna pagbaha sa kanilang komuni- 
dad noong Hulyo 16. 

syal na plantasyon at iba pang dayu- 


hang kumpanya. Krisis sa kuryente sa Mindoro. 
Tinawag ng NDF-SMR na “kalo- Puwpuong residente ng San Jose, 
kahan" ang planong pagtatayo rito Occidental Mindoro ang nag- 
ng mga sweatshop (pabrikang atra- mansa sa bayan noong gabi ng 
sado at barat magpasahod). Palla- Hulyo 16para kundenahin. ang 
lain lamang nito ang problema ng perwisyong dala ng mga brown- 
kawalang lupa ng magsasaka at Lu- out dulot ng kapalpakan ng lokal 
mad at magbubunga ng malalalang na kooperatiba ng kuryente na big- 
porma ng pagsasamantala sa mga yan sila ng matinong serbisyo. Ba- 
manggagawa. lak nilang magsagawa ng mga 
Ttatransporma ng mga “agro-in= mansa kada gabi sa loob ng limang 
dustriyal na eco-zone" na ito ang araw. Nasa 12-14 oras ang dinara- 
produktibong mga lupang agrikultu- nas nilang brown-out kada araw. 
ral tungong mga plantasyon na may 
iisang pananim para sa eksport at Ligtas na balik eskwela, ituloy 
mga plantang nagpuproseso at nag- na. Nagrali sa harap ng Kongre- 
papakete, at mga lugar panturismo. so noong Hulyo 18 ang mga 
Sa kagyat, palalayasin ng mga ito myembro ng Kabataan Partylist 
ang mga magsasaka. Sa pangmata- at ACT Teachers Panylist para 
galan, sisirain nito ang dating pro- igiit ang nararapat na mga hak- 


duktibong lupa dulot ng paggamit ng bang para sa ligtas na pagbabalik 
nakalalasong mga kemikal (estisid- sa face-0-face na klase sa Nob- 
yo at iba pa), tulad ng nangyari na yembre. Bago nito, nanawagan 
Sa maraming plantasyon sa Minda- ang mga guro na huwag nang 
nao. ipagpaliban ang harapang klase. 
Hindi ligtas sa planong tayuan 

ng mga "eco-zone" kahit ang mga Protestang “Atin ang Pinas!" sa 
lupang ninuno ng mga Lumad sa Laguna at Manila Bay, Nagsa- 
iba pang bahagi ng rehiyon. “Sa gawa ng fil protest ang mga 
Talaingad, ekta-ektarya na ang mangingisda ng Pamalakaya sa 
nilatagan ng mga daan at resort Laguna at Manila Bay noong 
na...nagpapalayas sa daan-daang Hulyo 12 bilang paggunita sa ika-6 
mga pamilyang Ata-Manobo mula na anibersaryo ng pagpakapanalo 
sa kanilang mga lupa at kabuha- ng Pilipinas laban sa pag-angkin 
yan." a ng China sa West Philippine Sea. 


203rd IBde at puli: 


iambus ng BHB-Mindoro 


PITO ANG NAPASLANG at apat ang nasugatan sa ambus Lulan ng dalawang siksbay na trak ang pasistang 
ng Bagang Hukbong Bayan (BHB)-Mindoro laban sa nag- tropa ng sundalo at pulis nang tambangan ng mga 
operasyong mga sundalo ng 203rd 1Bde at Special Action Pulang mandirigma ala-una nang madaling araw. Ba- 
Force ng pulis sa Sityo Miyahe, Barangay Mambog, Bonga- hagi ang mga sundalo at pulis ng malakihang naka- 


bong, Oriental Mindoro noong Hunyo 8. 


a 


pokus na operasyong militar sa naturang lugar. 


Hulyo 21,2022 ANG BAYAN 


Mapanirang mga proyektong reklamasyon, 
pamana ni Duterte kay Marcos 


S: unang mga araw sa poder. pakitag-taong hinarang ni Ferdinand Marcos 
“rang panukala ng pagtatayo ng sonang pang-ekonomya sa Bulacan kung 
saan ilalatag ang dambuhalang proyektong Aerotropolis ng San Miguel Corpo- 
ration (SMC). Aniya, disbentahe ang kontrata nito sa estado. Sa aktwal, muli 
lamang niyang isasalang sa negosasyon ang proyekto para siya naman ang ma- 
kinabang sa mga kikak dito. Dalawang araw matapos niya ibasura ang panu- 
kala, muli itong inihapag sa Senado ng kapatid niyang si Imee Marcos. 


Isa ang P736-bilyong Aerotropo- 
lis sa maparina sa kalikasan, di-syen= 
tipiko at kontra-mamamayang mga 
proyektong reklamasyon na pamana 
ng rehimeng Duterte kay Marcos. Ang 
iba pang malalaking proyektong nasa. 
antas-aplikasyon ay ang. Sangley 
Point International Airport Reclama- 
tion Project (1,900 ektarya) ng mga 
Remulla, ang 1.500-ektaryang pla- 
nong reklamasyon ng SM Prime Hol- 
dings sa baybayin ng Cordova sa Ce- 
lu at Cavite Province Land Reclamo- 
tion and Development Project ng mga 
Revilla (1,332 ektarya) na iginawad 
sa Century Peak Corporation, isang 
kumpanyang pag-aari ng tagasuporta 
ni Duterte na si Wilfredo Keng. 

Libon dito, mayroong 120 mga 
proyekto na nakasumite sa Philippine 
Reclamation Authority (PRA) na nasa 
iba't ibang antas ng aplikasyon, pagdi- 
disenyo at implementasyon. Nasa 50 
dito ay nasa Manila Boy. 


Sabwatang burukrata at burgesya 

"Hindi sa panahon ko," ang sa- 
got ni Rodrigo Duterte noong 2020 
nang tanungin siya kung ano ang 
patakaran ng kanyang rehimen 
kaugnay sa reklamasyon. Sa ngalan 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2022 


ng kontra-korapsyo, isinalang niya 
sa renegosasyon ang mga proyekto 
para humuthot ng kikbak mula sa 
mga kontrata. Bago nito, ipinailalim 
niya sa kanyang upisina ang PRA pa- 
ra isentro sa kanya ang suhulan. 

Sa katapusan ng kanyang termi 
ro, di bababa sa 30 proyekto ong pi- 
nahintulutan niyang magsagawa ng 
reklamasyon. Labintatlo rito ay sa 
Marila Bay. Isa ang Pasay Harbor City 
Reclamation Project ng kanyang kroni 
na si Dennis Uy at kasosyong kontrak- 
tor na Chinese ay nasa antas na ng 
aktwal na implementasyon. Pinaka- 
malaki ang 6SO-ektaryang Navotas 
City Coastal Bay Reclamation Project 
ng Argonboy Construction Company, 
subsidyaryo ng SMC ng "matalik ni- 
yang kabigan" na si Ramon Ang. 

Sa ulat ng PRA, limang proyekto 
ang binigyan ni Duterte ng pohintu- 
lot para magsimula ng reklamasyon 
(opat sa Manila Boy, isa sa Mandaue, 
Cebu), walo ay may awtorsasyong 
ituloy ang mga plano (lia sa Marila 
Bay at tig-isa sa Batangas, Samar at 
Minglanilla sa Cebu) at 14 ang nasa 
antas ng kasunduan sa mga lokal na 
gubyerno (apat sa Manila Bay, tatlo 
sa Cebu, dalawa sa Cagayan at tigri 


sa sa Batangas, Southem Leyte, 
Tilo, Palawan at Surigao del Sur.) 
Sa kabuuan, umaabot sa mahigit 
4500 ektarya ang likhaing mga isla 
at ekstensyon ng mga baybay ng 
mga proyektong ito. 

Kalakhan ng mga kontrata ay di- 
rektang iginawad ni Duterte sa kan- 
yang mga alyadong kumprador at 
pulitiko. Liban kina Ang at Uy, igina- 
wad ni Duterte ang Pasay Reclama- 
tion Project (360 ektarya) sa pamit 
yang Sy. Pinahintulutan niya na itu- 
loy ang Manila Waterfront. City 
Reclamation Project ng mga Gatcha- 
ian, Mandaue City North Reclamati- 
on and Development Project ng mga 
Romero at Batangas Port Reclamati- 
on Project ng mga Leviste. 

Pinahintulutan din ni Duterte 
ang pagtatayo ng Horizon Manila ng 
pamilyang Legaspi, isa sa pinaka- 
malaking pribadong kontraktor ng 
gubyerno na sangkot mga maano- 
malyang proyekto ng dating presi- 
denteng Gloria Arroyo. Maitutuloy 
na rin ang Manila City of Pearl 
Project ng UAA Kining na pag-aari 
ng kanyang tagasuportang Chinese 
nasi Kitson Soriano Kho 

Labas sa PRA, ilan pa sa may 
nakabapag na aplikasyon ay ang 
proyektong reklamasyon sa Duma- 
guete City at Laguna Lakeshore 
Expressway. 

Taliwas sa ipinangangalanda- 
kang likha ang mga proyektong ito 
ng “daonlibong mga trabaho,” pa- 
wang mga kontraktwal, temporaryo 
at mababang klase ang mga traba- 
hong iaalok nito sa mga Pilipino. Ito 
ay dahil halos lhat sa mga ito ay 
gagamit ng mga dayuhang kumpan- 
ya mula sa pagdidisenyo hanggang 
sa dredging at aktwal na paglalatag 
ng mga islo. Kabilang sa mga ito ang 
China Harbor Engineering Company, 
isang subsidyoryo ng China Commu- 
nications Construction Company, 
ang kumpanyang iligal na nogsasa- 
gawa ng reklamasyon sa West Phi- 
lipine Sea. (Unang bahag) Wm 


5 


Mga hamon sa pagiging 


lesbyanang Pulang mandirigma 


N ang tanungin ano ang pinakamaganda niyang karanasan sa Bagong 
Hukbong Bayan (BHB), napapangiti ibinahagi ni Ka Nica ang min- 
sang pakikipagsayaw niya sa isang babae sa harap ng mga kasama at ma- 
sang magsasaka. Malaking bagay iyon, aniya, dahil unang beses niyang na- 
ramdamang nakalitaw siya hindi lamang bilang Pulang mandirigma, kundi 
bilang isang lesbyana sa hukbong bayan at rebolusyonaryong kilusan. 


“Kagawian sa lugar na pagkat- 
pos ng gawaing masa, magtitipon 
ang masa at mga Pulang mandirigma 
sa isang programang pangkultura. 
Tampok sa ganitong pagtitipon ang 
sayaw sa paglligawan. Syempre, sa 
tradisyon, sayaw ito sa pagitan ng 
lalaki at babae. Halos mahulog ako 
sa upuan nang tawagin ako sa en- 
tablado. Habang kimi akong lumapit, 
ipinagmalaki ng kasamang emsi na 
isa akong "babae na may pusong la- 
laki” Kaya naman, tinawag rin sa 
entablado ang isang babaeng mag- 
sasaka para makipagsayaw sa akin! 
Ang sayako!” 

Bago noon, hindi masyadong 
kumportable si Ka Nica na maging 
“out (o lantad) na lesbyana sa BHB, 
kahit halata naman sa kanyang gupit 
at asta. “Hindi naman talaga ako 
kioseta (o naglibim). Hindi lang ta- 
laga ako ang tipong magkukwento 
tungkol sa aking kasarian sa bawat 
usapan. Pero noong hapong iyon, sa 
harap ng masang nakatipon at kap- 
wa mga Pulang mandirigma, ang aii 
walas ng pakiramdam ko sa pagho- 
hayag kung sino talaga ako.” 

Sa pagharap sa mga bias o ne- 
gatibong pananaw sa mga lesbyan 
bago at mula sumapi sa BHB, kinlaro 
ni Ka Nica na habang mayroon pang 
mga bias sa loob ng hukbong bayan, 
malayo ito sa nakatotromang karo- 
nasan sa lipunang burgis 

Kahit pa umano nagbibigay ng 
mababaw na pagtanggap sa LGBT 
ang mga kapitalistang bansa tulad 
ng pagkakasal ng magkaparehong 
kasarian, ang burgis na lipunan, sa 
esensya ay homophobic (may poot sa 
mga bakla) at batbat ng lahat ng 
porma ng pagkamuhi. “Maaaring 
may mga konsesyon sila sa usapin ng 


6 


kasal, pero patuloy na binibik- 
tima... ang mga LGBTQ sa lu- 
gar ng trabaho at mahihirap na ko- 
munidad, o sa laganap na "hate cri- 
me" (krimen ng pagkamuhi) at bru- 
talidad ng pulis. Kabulastugan na 
itaguyod ang isa sa aming batayang 
karapatan, pero labas niyon ay aapi- 
kinat sisindakin 

Hindi lamang ang pagkakasal ng 
parehong kasarian sa Partido Komu- 
nista ng Pilipinas ang pagkakaiba ng 
pambansa-demokratikng rebolusyon 
sa burgis na lipunan, ayon kay Ka 
Nica, kundi dahil sa tunay na pagsis- 
kap ng Partido at ng kilusan na itagu- 
yod at isapraktika ang prinsipyo ng 
Paggalang sa pagkakakilanlan sa ka- 
saran at. oryentasyong. sekswal 
“Ang talagang pagkakaiba ay ang ko- 
totohanang mayroong nagpapatuloy 
na pagbaka sa loob ng pakikibaka, 
isang rebolusyong pangkultura, laban 
salahat ng porma ng negatibong pa- 
nanaw at inhustisyo, lagpas pa sa 
usaping kasarian,” paliwanag niya. 

Nasasaksihan umano ni Ka Nica 
ang mga tagumpay na ito sa mga pa- 
raang munti pero nakagugulat, sa 
arawang aktibidad at paggagawaing 
masa ng BHB. “Kapag kinikilala ng 
mga kasama ang mga bakla at 
lesbyana na nakapamumutok sa pa- 
nahon ng mga aksyong militar, lalu- 
na kapag nasorpresa sa mga depen- 
siba. O kapag nagbibigay ng mga 
pag-aaral at nakapagpapaliwanag 
nang mahusay. Kahit sa simpleng 
pagkilala sa pagiging isang Pulang 
"mandirigma na nakapangibabaw sa 
mga sakripisyo sa harap ng pasis- 
tang kontra-rebolusyon ni Duterte. 
Yun ang mga panahong nakikita ka 
nila-isang rebolusyonaryo, labas sa 
iyong sekswal na oryentasyon. Sa 


pagpupunyaging maging isang ma- 
buting kasama sa paggampan sa 
mga gawain, mas lalo akong nagi- 
sing litaw na nagtataguyod sa paki- 
kibakang LGBTQ.” 

Kapag lumilitaw ang mga hibo 
ng negatibong pananaw, mahinahon 
lang si Ka Nika... “Pagkakataon ito 
para makapagpaliwanag... Hindi nila 
kasalanang nilunod sla sa mali at 
dekahong pananaw ng midya. Mahi- 
rap at makararamdam ka ng “pagod 
sa pagiging iba', pero ganyan naman 
talaga ang rebolusyon sa kultura, di 
bo?" 

Ibinahagi rin ni Ka Nica ang 
madalas na maling pananaw na 
isang yugto lang ang pagiging 
lesbyanang tomboy (butch) tulad 
niya. "O na hindi ko pa lang nakiki- 
lala ang lalaking para sa akin, at 
magbabago pa ako. Matiyaga kong 
ipinaliliwanag na itinuturo ng 
Marxismo na ang pagbabago ay iti- 
natakda ng mga batas na internal. 
Naniniwala ako na ang oryenta- 
syong kasarian ay internal na prin- 
sipyo at pananaw ng bawat tao, na 
ang mga panlabas na kundisyon, tu- 
lad ng "tamang lalak," ay hindi lu- 
bos na makapagbabago sa “pagka- 
gusto ngisa sa iba.” 

Halos tatlong taon nang kosal sa 
isa ring babaeng Pulang mandirigma 
si Ka Nica, pero ikinatutuwa pa rin 
niyang alalahanin ang sandaling 
iyon ng sayaw ng panliligaw. “Kini- 
Kilig pa rin ako,” natatawa niyang 
sabi. Sa pagkakataong iyon at mara- 
ming iba pang tulad noon, ipinag- 
mamalaki niyang lesbyana siya sa 
BHB at rebolusyonaryong kilusan. m 


Hulyo 21,2022 ANG BAYAN 


Ang panlolokong Coco Levy Fund 


Par simula huling bahagi ng dekada 1970 ang malawakang mga pro- bilization Fund (CCSF) at dagdag na 
testa ng mga magsasaka dahil sa panlolokong coco levy fund ng diktadu- P15 kada 100 kilo ng kopra ang sini- 
rang US-Marcos 1. Sa layong pakalmahin ang kanilang militanteng pagba- ngil sa mga magniniyog. Ang sinasa- 
ngon, nagpalabas ang diktador na si Ferdinand Marcos Sr ng kautusan. bing pondo ng mga magniniyog ay 
noong Setyembre 17, 1980 para isuspinde ang pangungulekta ng naturang pinampuhunan sa mga pribadong 


buwis. kumpanya. Umabot sa P100 milyon 
kada buwan ang napunta sa mga 

Hindi nito napakalma ang nag- industriya ng niyugan sa bansa. kumprador, eksporter at iba pang 
ngangalit na mga magniniyog. Hindi Ngunit kabaligtaran ang nang- malalaking negosyante sa niyugan. 


nila basta-bastang tinanggap na bil- yari. Kinulimbat at pinakinabangan Noong Nobyembre 14 ng taong ding 
yun-bilyong piso ang ninanakaw sa ng mga Marcos at mga kroni nito”. iyon, binuo ang Coconut Industry 
kanila ng diktadura, kasabwat ang ang nakulektang buwis. Ilan sa mga... Development Fund at nangulekta ng 
mga monopolista sa niyugan. nagpasasa dito ay sina Juan Ponce”. karadagang P20 sa kada P100 kilo 
Noong Pebrero 1, 1981, ilang Enrile (noon ay Ministro sa Depensa ng kopra. 

araw bago ang pagdalaw ni Pope at ngayon ay Legal Adviser ni 

John Paul IT sa Maynila, nagprotes+ Marcos Jr), Eduardo “Danding” 
ta ang 6,000 magniniyog mula sali- Cojuangco at Maria Clara Lobregat, Noong Hulyo 29, 1975 inilabas 
mang bayan ng Quezon. Bago pa malaking panginoong maylupa at ne- naman ang PD 755 para bilhin ng 
man makapagtipon sa plasa ng ba-  gosyante sa niyugan sa Zamboanga. Philcoa ang 64.98% ng First Uni- 
yan ng Guinayangan, pinaputukan Sinimulan ang pagkulekta ng bu- ted Bank gamit ang kuleksyon ng 
ng mga awtomatikong riple ng mga wis noong Hunyo 17, 1971 sa tantos coco levy fund. Mula dito binuo 
sundalo ng Philippine Constabulary na PO.55 kada 100 kilo ng kopra (ka- ang United Coconut Planter's Bank 
(PC) ang magbubukid. Dalawa ang tumbas ng P38.45 noong 2020). Ang (UCPB) kung saan kinopo ni 


naiulat na napatay at umaabot sa pondo ay pinangasiwaan ng Philippi- Cojuangco ang 7.2% at ni Marcos 
1000 ang nasugatan. Naulit ang ne Coconut Federation, Inc, ang pi- Sr ang 10% ng mga sapi. Ginawang 
marahas na pambubuwag noong. nakamalaking organisasyon ng mga presidente ng UCPB si Cojuangco. 
Hulyo 14 sa taon ding iyon nang ni- negosyante sa niyugan. Noong 1978, binuo ang United 
ratrat ng mga sundalo ang daan-da- Noong panahon ng batas militar, Coconut Oil Mills at kinontrol ang 


AG magninyog na nagpuprotesta AG ARNAN pRO ang gia. 97% ng lahat ng aa 
Sa Daet, Camarines Norte. Pho ang wa ng diktadura sa mga magniniyog. dustriya ng niyog 
mapatay at mahi 20 ang neng Nagpalabas si Mareos Se noong = Sa taya ng Kusang Magbubukid 
Ha Hunyo 30, 1973 ng PD 232 ra mag ng Plipinas, A2% ang nawcla sa kta 
Sakatilang mararahasnatugon buo sa Philippine Coconut Abo ng man. maglayag mala. 1979 
ng pasistang estado, magpatuloy ang. (Pc) Lok dt ENE. hanggang 1982 dahi sa coco lat 
man protesta sa buong bansa hong. lang presidente. Noong Agosto 1973 akoa niyugan. Umabot sa 
ang sa pra ramon Mi binuo ong Coconut Consumers SAPAG bilyon ang nahuthot do mi 
Harcos Sr ang coco leys fund noong Morcos Sr Sa kabuuan, P150 BI 
Setyembre 11, 1983. Mula noon Jen eeen kay G0 anang 
bakal ang pakikibaka ng nga halnya Ai 
mapinyag pora maban nia ag. BORA a Napuna sa sarksoring kum 
bimby peo ninatan sakari  G DD a ng mga kroni ni Marcos Sr 
ji Eng aabot sa 81% ng rakdaking 
caco an; Kabilang o ang pone 
‘dong pinambili ni Cojuangco ng 
mga sapi sa CB, San Miguel 
Corporation at 14 iang kure 
Peai e 
Ya na Pindi man lamang naba- 
ik ang kanyang Aroma) 
Samantala, gramit ni Erede 
paaa kag sa pail M, 
Nag knpaanag Piae 
PAPA Royal Cle- 
ar Mineral atiba pa. MD 


Ano ang Coco Levy Fund? 

Ang Coco Lewy Fund ay 
bungkos ng mga buwis sa ila- 
lim ng diktadurang US- 
Marcos na piniga sa mga 
maginig na ein spa 
ng niyog. Mula sa katas na y 
ito, layong buuin umano N NA TA 
angisang pondo na “mag- GAS DRI 
papaunlad sa kabuhayan” g AD 
ng mga magniniyog at sa 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2022 7 


vatna SALITA 


ipinangakong proyektong sistema ng tren 
(Calamba tungong Bicol, Tagum-Davao: 
Digos, at Clark tungong Subic) na walang 
kinahinatnan dahil di kailanman 
inaprubahan ng China ang mga pautang 


para sa mga ito, kasalukuyang sumasahod 


mang mas mababa kumpara sa bago 
magpandemya 


Hunyo 12, 2016 


nagpasya ang Permanent Court of Arbitration sa The 
Hague, The Netherlands pabor sa Pilipinas kontra sa 
pag-angkin ng China sa seberanong teritoryo nito sa 
West Philippine Sea 

halaga ng PI ngayon 

kumpara sa halaga nto 


Palag ” 12 
PO.35M =E 


sangkot na mga 


Ô 


P6-ii 


ralbak sa presyo ng kada lio ng 
perayo nitong Hulyo, kating 
kumpara sa P30:P42 natong 


ang halaga ng relos na 
suot ni Ferdinand 
Marcos Jr sa kanyang 
inagurasyon na 
sinundan ng 3 
maluluhong piging sa 


Malacañang sa una 
niyang3 araw. 


Pagtaas mula Enero, 


P14.8 B T 
ang sinasabing matitipid ng gubyerno sa pakanang |) F 


8 Hulyo 21, 2022 ANG BAYAN 


Presidente ng Sri Lanka, 


pinatalsik ng dambuhalang protesta 


D aan-daan libong galit na ma- 
mamayan ang sumugod at 
kumubkob sa palasyo ni President 
Gotabaya Rajapaksa sa Colombo, 
kabisera ng Sri Lanka noong Hulyo 
9. Ang pagdumog sa palasyo ay 
rurok ng apat na buwang mga 
pagkilos ng mga Sri Lankan sa ha- 
rap ng napakatinding krisis sa 
ekonomya, kagutuman at kahira- 
pan. 


Napilitang lumayas sa palasyo si 
Rajapaksa sa araw na iyon at upisyal 
na nagbitiw sa pwesto noong Hulyo 
14. Tulad ng eksena nang pinalayas 
si Ferdinand Marcos Sr sa Malaca- 
ang noong 1986, tumalilis si Rajo- 
paksa sakay ng eroplano ng militar 
patungo sa Maldives noong Hulyo 13. 
Lumipad siya tungong Singapore sa 
sumunod na araw. 

Sa mga balita, makikita ang saya 
ng ordinaryong mamamayang Sri 
Lankan. Pinasok nila ang marang- 
yang palasyo, kumain sa kusina nito, 
hinigaan ang kama ng presidente, 
lumangoy sa swimming pool at gina- 
mit ang mamahaling mga kasangka- 
pan. 

Noong Mayo 10, una nang natu- 
lak na magbitiw bilang punong mi- 
nistro ang kanyang kapatid na si 
Mahinda Rajapaksa. Ang ipinalit sa 
kanya ay si Ranil Wickremesinghe, 
isang malapit na alyado ng kanilang 
pamilya. Tinuldukan ng dombuha- 
lang protesta ang dalawang deka- 
dang paghahari ng mga Rajapaksa 
sa Sri Lonka. 

Ang pamilyang Rajapaksa ay pa- 
rang mga Marcos ng Pilpinas. No- 
muhay sila nang marangya sa gitna 
ng gutom at pagdurusa ng mamama- 
yan. Sila rin ang responsable sa he- 
nosidyong digma noong maagang bo- 
hagi ng dekada 2000 na pumaslang 
‘sa halos 40,000 minoryang Tamil. 

Ang kilusang tinaguriang Gota 
Go Home (Gota umuwi ka na) na sa 
kalauna'y naging Gota go to jail (I- 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2022 


kulong si Gota) ang naging sentral 
na panawagan ng mga protesta. Sa 
ngayon, pinihit nila ang panawagan 
tungong Raril Go Home (Rail umu- 
wi ka na) matapos iluklok bilang 
pansamantalang presidente noong 
Hulyo 14 ang alyado nilang si Wic- 
kremesinghe. 

Nagdeklara ang Sri Lanka ng sta- 
te of emergency sa parehong araw at 
nagbanta ng marahas na pagbuwag 
sa mga demonstrasyon pero di na ito 
ipinatupad ng mga pulis. Tumanggi 
rin ang mga korte na maglabas ng 
mga warrant of arrest laban sa mga 
raliyista. 


Anong nangyari sa Sri Lanka? 
Namuo ang makapangyarihang 
kilusang masa dulot pangunahin ng 
palpak na tugon ng gubyernong 
Rajapaska sa krisis sa ekonomya na 
ibinusod ng dambuhalang utang 
panlabas na di na mabayaran at 
pagkaubos ng reserbang dolyar nito. 
Pinalubha ito ng malawakang korap- 
syon, pagpataw ng mapaminsalang 
mga patakaran sa ekonomya, labis 
na konsentrasyon ng kapangyarihan 
sa iilan at palpak na tugon sa pan- 
demya ng gubyemo. 

Ang $55 bilyong utang panlabas 
ng Sri Lanka ay katumbas ng 69% ng 
kabuuang halaga ng lokal na pro- 
duksyon sa bansa. Bahagi nito ay ni- 
lustay sa pagtatayo ng magagarbong 
imprastruktura na ipinaketeng mag- 
papasikad sa ekonomya. 

Noong Abril tumigil magbayad ng 


utang panlabas ang bansa at dohil 
dito, naging mahigpit. ang muling 
pagpapautang sa Sri Lanka. Dahil sa 
mga paghihigpit sa ilalim ng pandem- 
yang Covid-19, nagkaroon ng mala- 
akang dislokasyon sa turismo, tu- 
mumal ng pag-eeksport ng tela, pro- 
duktong niyog at iba pa (na lubhang 
nakasalalay sa iniimport na mater- 
yales), at humina ang pasok ng dayu- 
hang remitans mula sa mga mangga- 
gawang migrante. 

Dahil dito, nasad ang reserbang 
dolyar na ipinapambayad sa impor- 
ted na langis, pagkain, gatas at ga- 
mot na kinakailangan ng bansa. Na- 
sakal nito ang lokal na produksyong 
pang-agrikultura at pang-industri- 
ya, nagdulot ng malawakang kawo- 
lan ng kuryente at pagsirit ng mga 
presyo, Dagdag pa dito ang pagbag- 
sak nang 77% ng halaga ng rupee 
(pera ng bansa) kontra sa dolyar 
mula 203 tungong 360 sa unang 
mga bunan ng taon. 

Naging resulta nito ang matitin- 
ding kasalatan sa suplay ng pangu- 
mahing bilihin. Milyun-milyon ang 
nagdusa sa mahahabang pila para 
lamang makabili ng batayang pag- 
kain, kerosene (ginagamit parluto) 
at gasolina. Pumalo nang 122% ang 
implasyon sa bansa noong Hunyo. 

Inaasahan ng Partido Komunis- 
ta ng Pilipinas na hindi ito ang ma- 
sising huling pag-aaisang bayan sa 
buong mundo dahil sa papalubhang 
sosyo-ekonomikong kalagayan ng 
masang anakpawis C] 


9 


Pandaigdigang krisis sa pagkain, 
pinalala ng mga sangsyon ng US sa Russia 


B ago pa man sumiklab ang gera sa Ukraine, namimintog na ang isang krisis. ng trigo. Ibabangkarote rin nito ang 
sa pagkain sa mundo dulot ng problema sa kalakalan sa panahon ng pan- maraming magsasaka, laluna sa at- 
demya, masasamang epekto ng climate change at pagsirit ng presyo ng langis... rasadong mga bansa, dulot ng nag- 
at natural gas. Ang pandaigdigang krisis na ito ay lalong pinalubha at itinulak... tataasang presyo ng natitirang pa- 
sa bingit ng mga sangsyon ng US na makaisang panig na ipinataw sa Russia. taba sa pamilihan. 


Ang mga sangsyon ay mga pata- laking eksporter ng produktong pag- Paglala ng kasalatan at pagtaas 
karan o hakbanging panggigipit sa... kain. Halos sanlima o 18% ng panda- ng presyo ng pagkain 


kalakalan at pamumuhunan ng isang. igdigang suplay ng trigo (panggawa Ngayon pa lamang, naghihigpit 
bansa. Umaabot ngayon sa 11,000 ng harina) ay inieksport nito, tatlong na ang mga mayor na eksporter ng 
indibidual na mga sangsyon ang ipi- beses na mas malaki sa inieksport ng... pagkain para tiyakin ang kanikani- 


hataw ng US sa Russia. Tinarge ng... Ukraine. Ayon sa United Nations, 36 lang lokal na suplay. Noong Mayo, 
mga ito ang galaw ng perang ruble bansa ang nag-import ng mahigit huminto nang magluwas ng trigo at 
at kalakalan, mga bangko at kum- S0% ng kanilang trigo mula sa Russia. sukal ang India. Noong Abril, nog- 
panyang Russian, produksyon at at Ukraine. anunsyo na ang Indonesia na hindi 
pag-eksport ng langis at natural Higit dito, mahigit 20% ng pan- muna ito mag-eeksport ng palm oil. 
gas, malalawak na mga sakahan, digdigag suplay ng krusyalna mga” inabagal kahit ng Russia ang 
operasyon ng mga barko, eroplano sangkap ng pataba ay nagmumulasa eksport nito ng pagkain sa mga ka- 
at trak, sektor ng teknolohiya at Russia (15.4%) at Belarus (58), na raig-bansa para pangalagaan ang 
maging ang midya ng bansa. Itin- pinatawan din ng mga sangsyon ng lokal na suplay. 
turing ng Russia ang mga ito bilang US. Ang Russia ang nagsusuplay Higit na mararamdaman ang 
direktang atake at deklarasyon ng nang hanggang 40% ng potash at iba. epekto ng mga sangsyon sa susunod 
gera ng US laban sa mamamayang pang patabang nakabase sa nitro- na mga anihan. Maraming magsasa- 
Russian. gen. Tumataas na ang presyo ng ka ang magbabawas ng produksyon 
Kahit di direktang pinatawan ng mga ito bago pa ang gera sa Ukraine habang bumababa ang suplay at tu- 
mga sangsyon ang mga produktong dulot ng pagsirit ng presyo ng longis. mataas ang presyo ng mga pataba. 
pang-agrikultura at pag-eksport ng Lalo pa itong sumirit dulot ng mga Sa Pilipinas, dumoble ang presyo ng 
mga ito, apektado ang mga ito ng sangsyon ng US laban sa dalawang. bono mula P1,436.21 kada sako 
“domino effect" (o epekto sa ibang bansa. noong 2021 tungong P2,943.63 ka- 
lorangon ng kalakalan) ng mga Ang paghigpit ng suplay at kala- da sako ngayong taon. Dahil dito, 
sangsyon. Hindi malayang makapag- kalan ng pataba ay itinuturing ng. lalupang makukuba ang mga magsa- 
eksport ang Russia kahit sa mga marami bilang "pinakamalaking ban- saka sa dati nang mataas na gostos 
bansang hindi sumuporta sa mga ta sa sistema ng pagkain." Ito ay sa produksyon. Nangamba kahit ang 
sangsyon. dahil apektado nito ang lahat ng malalaking komersyal na sakahan na 
mga magsasaka. Magreresulta ito sa... hindi nila maabot ang target na pro- 
Mayor na eksporter sa agrikultura pagbagsak ng produksyon ng lahat  duksyon dahil nakaasa ang kanilang 
Ang Russia ang sasa pinakama- ng tanim na pagkain, hindi lamang ani sa paggamit ng pataba. 

Hindi ligtas kahit ang mamama- 
yan sa mga industriyalisadong ban- 
sa dulot ng pagsirit ng presyo ng la- 
ngis at pagkain. Nahaharap sila sa 
tumataas na gastos sa pamumuhay 
habang di nakaaagapay ang mga 
sahod sa pagsirit ng mga presyo ng 
batayang bilhin. Tinatayang aabot 
sa 20% ang implasyon sa pagkain sa 
susunod na taon sa United Kingdom. 
Pumalo naman sa mga “makasaysa- 
yang pagtaas" ang implasyon sa 
pagkain sa US (10.4%), France 
(648), Japan (47%) at Germany 
(1279, FI 


10 Hulyo 21, 2022 ANG BAYAN 


